Diferyn dewiſol o Fel 


Sg «od. Ji Pe 
GRAIG CRIST. 


NEU 


AIR byrr o GVNGOR 1 
SANT a PHECHADUR. 


ny 


Vn Sacſoneg gan y WILCOCS. 


Wediei gyfieithy o'r 42 Argraphiad : fe werthwyd 
o hono yn Saeſoneg Chwe' Ugain Mil. | 


ä 


— 


At ba un y *chwanegwyd 


HYMN am Gariad CRIST. 
Newydd gyfieithu o Waith Dr. Warrs. 


— 


AB ERH ON D PD, 


Argraphwyd dros Rys DA is, gan E. E VANS. 
Ile gellir cael argraphu pob math o Gopiau ar 
Bapur da a Llythyren newydd, am Bris rhe- 
ſymmol. 1778. [Pris Dwy Geiniog. ] 


/ SU 2 


+ 
* 


Y CyHoeDpwR at y DARLLENYDD. 


Gydwladwy Caredig. 


E welodd yr ArxcLwyDp yn dda i fen- 
dithio y Elytr bychan hwn yn helaeth 

o'r blaen yn Saeſoneg a Chymraeg, i amryw 
© eneidiau truain er eu tragwyddol gyſur. 
A chan yſtyried ei tuddioldeb, a'r prinder 
o hono yng Nghymru yn breſennol, cafwyd 
annogaeth 1'w argraphu un waith etto, nid 
hawdd cael yn y traethawd hwn nemawr o 
eiriau afreidiol; ond yn ol ei deitl oll yn 
telus a chynhwysfawr. Mae ynddo laeth 
'r gwan, bwyd Yr cryf, bara i'r newynog, 
a a diod rr ſychedig. Gwir yw, mae ef i'r 
hunan-gyfiawn fel yr haul i gicaion Jona, 
neu Michea i Ahab, yn annioddetol. Diben 
ei Awdwr wrth ei yſgrifennu oedd tynnu 
dyn oddi ar bob gau-iyltaen i'r wir Graig, 
ei guro o bob lloches gelwyddog rr dra- 
gwyddol noddfa. Golodir IESV GrisT 
allan yma fel yr unig beth angenrheidiol 1 
gael gafael ynddo: Haul rr tywyll, me- 
ddyg i'r clwyfus, ffynnon 1 olchi'r euog 
aflan, gwiſg i'r nocth yſprydol, c. CrisT 
oll yn oll. O enaid tlawd! tyred atto 
a'th holl eiſiau, i gael derbyn o'i gyflawn- 
der ef; a gwaedda, Gras am ras. Bydded 
i'r hwn ſydd gytoethog o drugared ei wneu- 
thur yn tendith dragwyddol 'th enaid, yw 
dymuniad | 


\ 


Dy Gyfaill yn yr ARGLWYDD. 
VEE R. D. 
AE FX A | 


* 


Lythyr yr AwpwR at y DARLLENYDD. 


Ddarllenydd Criſt'nogol, 


G4 N fy mod yn prof yn y dydd olaf hwn, nid yn 
unig cariad yr Arglwydd yn diſgleirio yn ei 
belydrau hyfryd yn fy nghalon, yn gwreſogi fy. ſerch- 
iadau, yn ennyn fy enaid, nid yn unig i rot adſain 
3/prydel mewn dyledfwydd enaid, i'r cyfryw garwr 
mawr ag yw fy lachawdur, cariad goruwchragorol 
pa un fydd uwchlaw gwybodaeth, Ephel. iii. 12. 
Ond hefyd cariad ac ewyllys da i holl nefoedd-anedig 
blant Sion. Canys yr wyf yn cael fod y dydd hwn 
amryw o eneidiau tlodion yn cael eu tafliu yma a 
thraw, yn barod i gael eu harwain ymaith gyd a 
phob awel ddyſgeidiaeth trwy gyfruyſdra dynien, a 
dichell budol, trwy ba un y maent. yn cynllwyn i 
awyllo, Eph. iv. 14. Fod behd gynnifer o gau 
ſeiliau i adeiliadu arnynt, trtuy ba beth y mae llawer 
o boen yn myned yn ofer, nad yw dynion yn dywedyd 
y gwir mewn cariad, nac ychwaith yn cynnyddu i 
nu ynddo ef ymhob peth, yr hwn yw y pen, ſe 

2 ork Eo 8. x; ellir ce? * butt 
heb undeb d Chriit ; y mae pa beth bynnag a wnel- 
om heb hynny yn felldigedig : gan hynny yn y byrr 
draethawd canlynol hun, os gwel yr Arglwydd fod 
yn dda i fendithio y darlleniad o hono 1 ti, di gat 
megis llats diſtaw o'th du ol, yn dywedyd, Dyma'r 
ffordd rhodia ynddi, heb droi ar y {aw ddehau, 
nac ar yr aſwy. Canys y mae'r ffordd i'r lhoybr 
hyfryd hwnnw o gyfiawnhed enaid ger bron Duw, 
yn, a thruy gyfiawnder leſu Griſt. Gwaith yr 
un cyfiawn hwnnw yn unig yn marw troſom ni rat 

A 2 ang- 


6 
enghyfiawn ſydd raid ein dwyn ni at Dpuw; iddo 


ef, yr hwn nid adnabu bechod gael ei wneud yn be- 
chad troſom ni, y rhai nid oeddem ddim ond pechod 
i gael ein gwneud yn gyfiawnder Duw ynddo ef, 
2 Cor. v. 21. 


Daarllenydd Criſt'nagol, gad i'r hyn oll ag 2 
yrnot o'r hen Adda i fyrthio i'r llawr wrth draed 
Criſt; y mae yn rhaid iddo ef yn unig gael y rha- 
goriaeth: y mae yn rhaid i Holl leftri'r deml newydd 
v/prydet, „ hon, or cwppanau 
am wyaf i'r Flagennau lleiaf i gael eu goſod ar Griſt, 
canys efe hdd i adeiliadu teml yr Arglwydd, ac i 
gael y gogoniant. Efe trwy oſodiad y Tad yuw'r 
garreg fſylfaen, y gongl faen, ar pen congl faen, efe 
yw cyflawnder y Tad o ras a gogontant ; pa beth 
bynuag yw dy eiſiau, ti ell: adyfed atta ef, y mae 
ynddo ddigenalrwydd o feddyginiaeth i'th wir 
zachau. | 

Ddarllenydd, yr Arglwydd daionus a'th nertho 
i brofi'r gair canlynol o gyngor. Duw a't gwnelo 
it' fel mel, yn felus #th enaid, ac yn iechyd ith 
eſgyrn, am henaid innau a lawenha gyd a thi. 


Dy Frawd yn y Ffydd a Chymdeithas 
yr Efengyl, : | | 


4 


4 DE 2 | 
i -þ Fhomas Wileocs. 
— 


* 
— 
20 


. 2 / 


I 
Diferyn 


We Bp 


| 
, {OCDDDDOIIDICDODDIGIIGDO þ 
SR [ 
. 
 {GESOESSSSERESIEEIESOESO? | 
4 ft | 
4 Diferyn dewiſol o Fel 
4 | | O'R | 
u | 
" | .GRALG.CAISE 
1 et: 55 
r BARS AIR o gyngor i'm calon fy hun, | 
7 | ac 1'th galon dithau : yr wyt yn 
h G broffefwr, ac yn gyfrannog o bob 
* 9 ordinhadau, da yr wyt yn gwneud, 
* vy ͤmaent yn freintiau mawrion ; 
e ond os nid yw gwaed GRIST gen- 
nyt yng waelod dy broffes, hi wywa, ac ni bydd 
4 ond gwiſg amliwiog i fyned ynthi i uffern. Os 
1 wyt yn cadw euogrwydd, neu hunan-gyfiawnder 


tani, fe fwytta'r gwiberod hynny ei holl fywioldeb 
yn y diwedd. Prawf, a hola gyd à phob manyl- 
rwydd bob dydd ar ba fail y mae'th broffes a'th 
as obaith am ogoniant wedi ei hadeiliadu, a fu llaw 
CRIS 4 ei goſod; os na bu, ni all byth wrth- 
ſefyll y demeſtl ddaw yn ei herbyn. Fe tafl ſatan 
f, hi oll Yr llawr, a mawr fydd y cwymp, Mat. vii. 27. 
Broffeſwr clodfawr, di gei dy nithio, fe gaiff 
pob gwythien o'th broffes ei phrofi Ir eithaf: of- 
nadwy fydd i'r cwbl ſyrthio bendramwnwegl, a 
chael dim ond proffes yn fail iddo. 

Brotfeſwr hedegog, edrych at dy adenydd cwyr 
mewn pryd, y rhai a dawdd wrth wres profedig- 
. aethau. Pa drüeni yw, wedi maſnach llawer, 
torri yn. y diwedd, a myned heb ddim, heb un 

yn ſylfaen yn dy enaid erbyn tragwyddoldeb. 
| A 1 Bro- 


- = 
OL ons” i * — — 4 —— — — - 


43 
Broffeſwr doniol, edrych na bo un pryf yn y 
gwaelod a ddifetho dy holl ddaear deg, ac a baro 
iddi farw o'th amgylch yn nydd y lloſgfeydd. 
Edrych 1 dros dy enaid, a gofyn pa le y 
mae gwaed CRIST iw weled ar fy enaid i? Pa 
gyfiawnder ſydd gennyf i ſefyll arno, i gael ty 
achub trwyddo? A ymadewais à'm holl hunan- 
gyfiawnder? Llawer o brofleſwyr gwych a ddaeth 
wrth. weled Ilwyr ddinyſtr eu dyledſwyddau yn y 
diwedd i waeddi allan, Andwyol, andwyol i bob 
tragwyddoldeb, | 
. . Gwybydd y gall y pechodau mwyaf. fod yn 
guddiedig tan y dyledſwyddau mwyaf, a'r dych- 
rynfeudd mwyaf. Gwel fod clwyf pechod yn dy 
enaid wedi ei berffaith iachau à gwaed CRIST; 
nid wedi ei groeni i fynu à dyledſwyddau, daroſ- 
tyngiadau, cyrhaeddiadau, c. Defnyddia'r peth 
a fynnech heblaw gwaed CRisT ni wna ond 
gwenwyno'r clwyf. Di gai weled na chafodd pe- 
chod erioed ei wir farwhau oni chefaiſt weled 
CR1sT yn gwaedu droſot ar y groes ; nid oes dim 
ai lladd ond golwg ar gyfiawnder CRIST. 
Ni all nattur roi un feddyginiaeth gymmwys at 
glwyf enaid. Iachad oddi wrth ryw ddyledſwydd, 
ac nid oddi wrth GRIST yw'r clefyd mwya di- 
obaith ; ni all nattur frattiog ynghyd A't holl gyr- 
haeddiadau uchaf byth wau gwiſg ddigon pur (ddi- 
frychau) i guddio noethni enaid. Nid oes dim 
a all wneud hynny yn iawn ond perffaith gyfiawn- 
der CRIS T T. 5 „ 

Y mae yn rhaid i ba beth bynnag y ſydd o 
weuad nattur i gael ei ddadwau cyn y galler gwiſgo 
cyfiawnder CrisT. Fe ddaw fatan ac a rwyga 
ymaith bob cerpyn o waith nattur, gan adael yr 
enaid yn noeth ac yn agored i ddigofaint Duw. 
Ni all nattur byth wneud y gronyn lleiaf o ras, 
ag all farwhau pechod, nac edrych yn wyneb 
Caisr y dydd ſydd i ddyfod. 


Pro- 


e | 
Proffefur wyt, yn myned rhagot, yn. gwrando, 
gweddio, a. chymmuno ; etto ti elli fod yn dru- 


enus. Egrych o'th amgylch, a welaiſt ti GRIS 
erioed yn neilltuol oddi wrth bob ardderchawg- 


rwydd a chyfiawnder arall yn y byd, a'r cwbl yn 
fyrthio rr Hlawr o flaen mawredd ci gariad a'i ras 
ef, Eſa. ii. 17. 


Os gwir welaiſt ti GIS ericed, ti welaiſt bur 


Tas, a phur gyfiawnder ynddo. et, ym mhob ffordd 


yn anfeidrol, ym mhell uwchlaw pob pechod a 


. thrueni! Os gwelaiſt GRIST telly, ti elli ſathru 
ar holl gyfiawnder dynion ac angylion er dy gym- 


meradwyaeth gyd & DUw, Os gwelaiſt GrisT, 
ni wnei un ddyledſwydd hebddo er deng mil o 
fydoedd, 1 Cor. ii. 2. Os gwelaiſt GRISTT, ti a'i 


gwelaiſt yn Graig uwch na'th hunan-gyfiawnder, 
ſatan a phechod, Sal. xi. 2. Ac y mae'r Graig 
hon yn dy ddilyn, 1 Cer, x. 4. Ac fe fydd dafnau 


parhaus o fel a gras yn diferu o honi 'th.ddiwallu, | 


Sal. Ixxxi. 16. Ymhola, a welaiſt GRISTH erioed 
megis yr unig- anedig oddi wrth y Pad, yn llawn 


gras a gwirionedd, Jean 1. 14, 16, 17. Bydd ficr 


it” ddytod at GRIS r, dy fod yn ſefyll ar Graig yr 


oeſoedd, it' atteb ei alwad i' th enaid, dy fod wedi 


glynu wrtho am gytiawnhad. 


Fe chwedleua dynion tra byddont yn galon- 
n yn _wych jawn am gredu, ychydig ſy'n ei 


wir ddeall. CRISTH yw dirzelych y *Sgrythurau ; 


gras yw dirgelwch CRIS ; credu yw'r peth mwya 
rhyfedd yn y byd. Dod ryw beth o'th eiddo cy 
hun atto, a thi anafaiſt y gorchwyl ; ac ni wna 
CrisT gymmaint ag edrych arno yn lle credu. 


Pan blech yn credu ac yn dyfod at GrisT, y mae 
| — rhaid it' adael dy gyhawnder dy hunan ar ol, 


eb ddwyn dim ond dy bechod, (O caled) gadael 


dy holl ddaioni, fandieiddrwydd, dyledſwyddau, 
daroſtyngiadau, &c. ar ol, a dwyn dim gyd A 


thi ond dy eiſiau a'th drueni ; yn amgen nid 
cym- 


4 | 
cymmwys CRI1ST 1 ti, na thithau i GrisT; fe 
fyn CR1sT fod yn hollol Waredwr a Chyfryngwr, 
a rhaid i tithau fod yn bechadur pur andwyol, 
neu ni chyttuna CRISTH a thi byth. Y gwaith 
anhawſaf yn y byd yw cymmeryd CrisT yn unig 
yn gytiawnder : dyna beth yw ei gydnabod ef yn 
GRIsT. Una ryw beth ay ef o'th eiddo dy hun, 
ti a'i di-griſti ef. „ ä 

Pa beth bynnag fo'n dyfod i mewn pan byddech 
yn myned at Dpuw er cymmeradwyo heb law 
CRIST, galw hwnnw anghriſt, par iddo ffoi ; gad 
gyfiawnder CRISπ yn unig i orfoleddu : Babilon 
yw pob peth arall raid iddi ſyrthio, os ſaif CRIST, 
a thi get lawenhau yn nydd ei chwymp, Eſa. i. 
IO, Il, 12. CRIST ei hun a fathrodd y gwin- 
wryt, ac nid oedd neb gyd ag ef, Eſa. Ixiii. 3. 
Os uni ryw beth à CHRIST, fe ſathr CRIST ef 
vn angerdd ei lid, ac fe lychwina ei wiſg yn ei 
waed ef. Yr wyt yn meddw] mai gwaith hawdd 
vw credu, a brotwyd dy ffydd erived mewn awr 
o brofedigaeth, a golwg drwyadl ar bechod? A 
gafodd erioed ei dodi i ymdrechu A fatan, a dig- 
ofaint Dow yn gorwedd ar y gydwybod ; Pan 
oeddit yn ſafn uffern a'r bedd, ac yna Duw yn 
dangos CRI1ST i ti yn ymwared, yn gyfiawnder, 
Sc. Pryd hynny gallaſit e ke r. O mi welat 
gyflawnder o ras yng Nenrrisr | Ti elli ddy- 
wedyd y gair mwyaf yn y byd, dy fod yn credu. 
Ftydd anſertennol yw ffydd amhrofiadol. - 

Cyn gwir gredu, rhaid cael gwir argyhoeddiad 
o bechod, a haeddiant gwaed CRIsT, ac o ewy- 
Uyſgarweh CrisT i achub ar yr yſtyr hynny yn 
unig, ſet dy fod yn bechadur ; yr hyn ſydd yn 
galettach gwaith na gwneuthur byd. Nid all holl 


nattur byth gyfodi cuwch mewn temmeſtl o be- 
chod ac euogrwydd ag i wir gredu fod un gras, 
na dim ewyllyſgarwch yng NGHRISTH i achub. 
Pan bo ſatan yn goſod pechod ar y gydwybod, 

yna 


3 


„ 


yna i'r enaid ei oſod ar G RIS, dyna ffydd ef- 
angylaidd. Dyna beth yw gwneud CrisT yn 
GRIST, dyna yw ei ſwydd, ſef dwyn ymaith be- 
chod. Cymmeryd cyaawnder Cr1sT yn unig, 
el waed yn unig er iechydwriaeth yw ſylwedd yr 
Efengyl. Pan gallo yr enaid ddywedyd ynghanol 
ei ddyledſwyddau a'i gyfyngderau, dim ond Cr15T, 
Crisr yn unig, yn gyfiawnder, ſancteiddrwydd, 
a phrynedigaeth, 1 Cor. i. 30. Nid daroſtyng- 
iadau, dyledſwyddau, graſuſau, Sc. Y mae er 
enaid hwnnw wedi cyrraedd uwchlaw'r tonnau. 

Mewn hunan-gytiawader, a hunan-odidawg- 

rwydd y mae ein holl brofedigaethau, manteiſion 

ſatan, a'n holl achwyniadau yn gorwedd. Y mae 

Duw yn ymlid y rhain trwy ofod fatan arnom, 

(fel y gwnacth Laban i Foc am ei ddelwau) y 

mae'n rhaid i'r rhai'n gael eu rhwygo oddi wrthyt, 

bydd mor anfoddlon ag y mynnech, y mae rhai'n 

yn rhwyſtro CRIS＋ 1 ddyfod i mewn, ac hyd oni 

ddelo CRISH i mewn, nid a euogrwydd byth all- 

an; a lle mae euogrwydd y mae calon-galedwch : 

Y mae llawer o euogrwydd yn arwyddo nad oes | 
ond ychydig (neu ddim) o GRIST. 

Pan bo euogrwydd yn ymgodi, gochel geiſio 
dim ond gwaed CRIST i'w ddaroſtwng, ni wna 
pob peth arall ond dy galedu, gwna GRrisT yn - 
dangnefedd i ti, Eph. ii. 14. Nid dy ddyled- 
ſwyddau, dy ddagrau, &c. CRISTH yn fytiawn- 
der it', nid dy raſuſau, c. Di ell: ddi-tuddio 
xis i'th enaid, _ trwy ddyled{wyddau, 2 
thrwy bechodau. Edrych ar GRISsT, a gwna 
gymmaint a fynnech. Goſod dy holl bwys ar 
gytiawnder CR1sT ; gochel bod un droed ar dy 
gyfiawnder dy hun, a'r llall ar gy fiawnder C157, 
Hyd nes delo CR1sT i mewn a goſod i fynu or- 
ſedd gras, ac eiſtedd arni yn y gydwybod, nid 
oes dim ond euogrwydd, dychrynfeudd, dirgel 
ddrwg-dybiau, a'r enaid fel yn ymgrogi rhwng 
gobaith 


1 

gobaith ac ofn, yr hyn ſydd gyflwr an- efangyl- 
aidd iawn. | 

F mae'r hwn ſy'n ofni gweled eitha drwg ei 
bechod ac uffern ei galon, yn drwg-dybio hae- 
ddedigaethau IEsU GrisT. Pa mor fawr becha- 
dur bynnag wyt, (1 Joan ii. 1.) prawf wneud 
Crisr yn ddadleuwr it', a thi gei weled mai 
Ixsu GRisT y cyfiawn yw. Yn dy holl amheu- 


on, ofnau, temheſtloedd cydwybod, yn waſtadol 


edrych ar (zRIsT, na ddadleu à fatan, (ni chais 
well) par iddo fyned at Griſt, ac efe a'i hettyb ; 
ein Dadleuwr yw wrth ei ſwydd, 1 Ioan ii. 1. Ei 
[wydd yw atteb y ddeddf, fel ein machniydd, 
Heb. vii. 22. Ei ſwydd yw atteb cyfiawnder fel 
ein cyfryngwr, Gal. iii. 20. 1 Tim. li. 5. V mae 
wedi ei dyngu i'r ſwyddau hyn, Heb. vii. 20, 21. 
Goſod ef ar waith, os ceiſi wneud rhyw beth dy 
hun er gwneud iawn am bechod, yr wyt yn ym- 
wrthod a Chriſt y cyfiawn, yr hwn a wnaed yn 
bechod droſot, 2 Cor. v. 22. 


Fe ddichon ſatan goffa, a llygru'r Yſgrythur, 


ond ni all atteb Sgrythur. Gair holl-awdurdodol 
Criſt yw, fe orchfygodd Criſt ſatan à hi, Mat. 
iv. 10. Nid oes yn yr holl Yſgrythur un gair 
caled yn erbyn pechadur tlawd, wedi dioſg ei 
hunan-gyfiawnder ; nac oes, y mae yn hytrach 
yn pennodi'r dyn allan fe] cywir wrthddrych gras 
yr Efengyl, ac nid arall. Cred ewylly{ſgarwch 
Criſt, ac fe wna hynny dithau yn ewyllyſgar. 
Os wyt yn profi nad elli gredu, cofia mai gwaith 
Criſt yw gwneud 1 ti predu ; goſod ef ar waith, 
y mae yn gweithio i ewyllyſio ac 1 waeuthur oi 
evyllys da, Phil. ii. 13. Galara am dy anghred- 
iniaeth, yr hyn y golod euogrwydd i fynu yn y 
gydwybod uwch-law Criſt, anwerthfawrogi el 
| haeddedigaethau, cyfrif ei waed yn beth aflan, 
cyffredin ac anfodd]onawl, 


Yr 


— 11 Yue war v 


WE © (d www - no we, W 


— 


=] 


* 


= 


( 

Yr wyt yn achwyn llawer arnat dy hun, a 
ydyw 'th bechod yn peri it' edrych mwy ar Griſt, 
a llai arnat dy hun? Os ydyw, iawn yw, yn 
amgen nid yw dy achwyniad ond rhagrith. Y 
mae edrych ar ddyledſwyddau, graſuſau, ymhe- 
laethiadau, pan y dylit fed yn edrych ar Griſt yn 
doſturus iawn. Ni wna edrych arnynt hwy ond 
dy wneud yn falch, ni wna edrych ar Griſt a'i 
ras ond dy wneud yn oftyngedig. Trwy ras yr 
ydych yn gadwedig, Eph. ii. 5. Na ddigalonna 
yn dy holl — lago i. 2. Fe all y 
fflangellau hynny fod (nid i'th dorri) ond i'th 
— odd1 arnat dy hun, a' th ofod ar y Graig 

riſt. 

Di elli gael dy ddwyn yn iſel iawn, hyd ymyl 
uffern, yn barod i lithro 1 mewn ; ni elli gael dy 
ddwyn yn is na bol uffern, (fe fu llawer Sant cyn 
hyn yn ymdrechu ag uffern) etto di elli lefain, 
di elli edrych oddi yno tu a'r dem! fanctaidd, 
Fona ii. 4. I ba deml ni chai neb fyned ond rhai 
wedi eu puro; a'r rhai hynny nid heb offrwm 
hefyd, Act. xxi. 16. Ond yn awr Criſt yw ein 
Teml, ein Haberth, ein Hallor a'n Harchoffeiriad 
ni; i ba un ni faidd neb ddyfod ond pechaduriaid, 
a hynny heb un offrwm ond gwaed Criſt, yr hwn 
a offrymmwyd un waith, Heb. vii. 27. 

Cotia'r holl batrunau gras ſydd yn y nefoedd. 
Yr wyt yn meddwl y byddit yn arwydd-faen 
[monument] mawr © ras ; y mae llawer mil o rai 
eraill cyſtal ag a elli byth fod. 

Nid aeth y pechadur mwyaf erioed tu hwnt i 
gyrraedd gras Criſt. Na Iwfrha ; gobeithia yn 
waſtad, pan y bo'r cymmylau dduaf, edrych tu 
ag at Griſt, y golofn fawr o gariad a gras y Tad, 
wedi ei oſod i fynu yn y nef, fel y gallo pob pe- 
chadur edrych tu ag atto F waſtadol. Pa beth 
bynnag fo ſatan, neu gydwybod 7 ddywedyd, 
na ddadl yn dy erbyn dy hun, Criſt ſydd i roddi'r 

| gair 


1 
eair diweddaf; efe yw Barnwr byw a meirw; 
efe raid draethu'r goll-farn olaf: y mae ei waed 
yn llafaru cymmod, Col. i, 20. Glanhid, 1 Lean 
1. 17. Pwrcas, Act. xx. 28. Prynedigaeth, 1 
Pedr i. 19. Puredigaeth, Heb. ix. 13, 14. Ma- 
ddeuant, adn. 22. Rhydd-did, Heb. x. 19. 
Cyfiawnhad, Rhuf. v. 9. Agoshad at Dduw, 
Eph. ii. 13. Ni chollir diferyn o'r gwaed hwn. 
Saf a gwrands pa beth a ddywaid Duw, canys 
efe a draetha heddwch 1'w bobl, na throant mwy 
at ynfydrwydd, Sal. Ixxxv. 8. Y mae yn llafaru 
gras, trugaredd a thangnefedd, 2 Tim. i. 2. 
Hynny yw iaith y Tad, a Chriſt. Diſgwyl am 
ei ymddapgoſiad, fel y ſeren forau, Dat. xxil. 19. 
Fe ddaw mor ſier a'r borau, ac mor hyfryd a'r 
gwlaw boreuol, Hef. vi. 3. Mor hawdd yw at- 
tal yr haul rhag cyfodi ag attal -Criſt, Haul y 
cyhawnder rhag ymddangos, Mal. iv. 2. Na 
thro dy olwg oddi ar Grift un funud. Na ed- 
rych ar bechod, edrych ar Grift yn gyntaf ; pan 
y byddech yn galaru am beched, os nad wyt yn 
weled Criſt, ymaith à'th alar, Zec. ii. 10. Ym 
mhob dyledſwydd edrych ar Griſt, cyn dyled- 
ſwydd, i faddeu, mewn dyledſwydd, i nerthu, 
wedi dyledſwydd, i gymmeradwyo. Heb hyn 
nid yw ond dyledſwydd gnawdol, ddiofal. Paid 
a deddfoli'r Efengyl, fel pe bai un rhan arnat ti 
rw wncud a dioddef, a Chriſt ond hanner cyf- 
ryngwr; fod yn rhaid i ti ddwyn rhan o'th 
bechod, a gwneud rhan o foddlondeb. Torred 
pechod dy galon, ond nid dy obaith yn yr E- 

fengyl. | 
Ldrych yn fwy ar dy gyfiawnhad nag ar dy 
fancteiddhad. Yn y gorchymynion mwyaf, ed- 
rych ar Griſt, nid te] gofynwr hylym, ond fel 
dyledwr, ac ymrwymwr 1 weithid. Os edrych- 
aiſt ar dy weithrediadau, dyledſwyddau, cym- 
hwyliadau, &c. yn fwy nag ar haeddedigaethau 
| | | ein, 


—— — 


1 
Crisr, fe fydd prid i ti: Nid rhyfedd dy fod 
yn myned yn gwynfannus. Fe all graſuſau fod 
yn 1 haeddedigaethau CrisT yn unig, 
(hebddynt hwy) fy raid fod yn ſylfaen 1 adeiladu 
dy obaith arni, ni all dim ond Cr1sT yn unig 
fod yn obaith gogoniant, Col. i. 27. 

Pan y b'om yn dyfod at Dpuw, ni ddylem 
ni ddwyn dim ond CR15T yn unig gyd 4 ni. Fe 
fydd i un peth o'n heiddo ein hunain fel rhyw 
rag-gymmwyſiad wenwyno a llygru ffydd. Nid 
yw'r hw ſy'n adeiladu ar ddyledſwyddau, graſ- 
uſau, Sc. yn adnabod haeddedigaethau CRISTT. 
Dyma fy'n gwneud credu mor anhawdd, cym- 
maint uwchlaw nattur; od wyt yn credu rhaid 
it“ ymwrthod bob dydd (fel tom a ſorod, Phil. 
ili. 7.) à 7th ragorfreintiau, dy ufudd-dod, * dy 
fedydd, dy fancteiddhad, dy ddyledſwyddau, dy 
raſuſau, dy ddagrau, dy doddiadau, dy ddaroſt- 
yngiadau, heb ddim ond CRIsT i gael ei ddal 1 
fynu; y mae yn rhaid deſtrywio bob dydd dy 
hunan- weithrediadau a'th hunan-ddjgonolrwydd 
di. Y mae yn rhaid it gymmeryd y cwbl o law 
Dow. Rhodd Duw yw CrisT, Jean iv. 10. 
Rhodd Duw yw ffydd, Eph. ü. 8. Rhad-rodd 
yw pardwn, Rhuf. v. 16. O, fel y mae nattur 
yn rhuo, yn ymrwygo, ac yn ymlidio wrth hyn, 
tod y cwbl o rad-rodd, ac na all bwrcaſu dim 
a'i holl weithiau, dagrau, a dyledſwyddau; fod 
pob gweithredoedd wedi eu cau allan, ac yn ddi- 
bris yn y nefocdd. | | 

Pe nattur fuaſai . yn trefnu ffordd iechydwr- 
jaeth, hi fuaſai yn ei goſod yn nwylo ſeintiau, 
neu angylion i'w gwerthu, yn hytrach nag yn 
llaw CrisT (yr hwn ſy 'n rhoddi yn rhad) o 
herwydd pa ham y mae nattur yn ei ddrwg- 
dybio ; fe oſodaſai nattur i fynu ffordd i bwr- 
caſu trwy wneuthar, am hynny y mae yn ſh- 
eiddio N fel y peth mwya 

| © "os 


E 
dinyſtriol yn y byd iddi. Fe wna nattur un peth 
vyn y byd 1 fod yn gadwedig, yn hytrach na my- 
ned at GR1sT, neu ymlynu wrtho; ni fyn CRISH 
mo hono ef, ſef yr enaid a gymmell ryw beth o'i 
eiddo ei hun ar — Dyma lle mae'r gwrth- 
ddadl mawr yn bod. Ymhola, a welaiſt erioed 
haeddedigacthau Criſt, yr anfeidrol foddlondeb a 
wnaeth trwy ei angau? Os gwelaiſt hyn pan 
oedd llwyth pechod a digofaint Duw yn gor- 
bwyſo ar dy gydwybod; dyna ras. id yw 
mawredd haeddiant Criſt yn cael ei ddatguddio i 
neb ond Ir enaid tlawd yn y cyfyngder mwy- 
af. Nid yw argyhoeddiadau bychain yn goſod 
— bychain ar waed a haeddedigaethau 
Criſt. | | 
Bechadur diobaith! yr wyt yn edrych ar y 
Ilaw ddehau, ac ar yr aſwy, gan ddywedyd, Pwy 
a ddengys i ni ddaioni? Yr wyt yn caſglu ynghyd 
dy ddyledſwyddau, a'th arddeliadau 1 glyttio i 
fynu gyhawnder i'th achub. Edrych yr awr hon 
ar Griſt. Edrychweh arno ef holl gyrrau'r ddacar 
Fel y'ch achuber, Eſa. xlv. 22. Nid oes neb arall, 
efe yw'r Jachawdwr, ac nid oes nth ond efe, adn. 


21. Edrych lle y mynnech ond atto ef, yr wyt 


yn andwyol. Ni edrych Duw ar ddim ond Criſt, 
ac ni raid ĩ tithau —_— ar ddim arall. V mae 


Criſt wedi ei dderchafu i fynu i'r uchelder (fel y 


ſarph bres yn yr anialwch) fel y gallo pechadur- 
iaid o eithafoedd y ddaear, y pellaf, ei weled, ac 
edrych arno. Y mae 'r olwg leiaf o hono yn 
gadwedigol; y cyffyrddiad lleiaf yn iachaol i ti; 
ac y mae Duw am i ti edrych arno, canys efe a'i 
derchafodd 1 uchel orſedd gogoniant, mewn go- 
Iwg amlwg 1 bob pechadur tlawd. Y mae gen- 
nyt reſwm anfeidrol i edrych arno, nid oes un 
rheſwm oll i edrych oddi wrtho. Addfwyn yw, 
a geſtyngedig o galon, Mat: xi. 29. Yr hyn y 
mae yn ofyn gan ei greaduriaid a wna efe droſt- 

= ynt 5 


Phil — „ ni.. 


Kh ,, 2 ft 


a. > Aid oo i4 AA A qIAMY4 3 A Ad m.Xrre hes bes ny Tg Wm ea oY ft — 4 


( 1g ) | 
ynt, ſef dwyn a dioddef eu gwendidau, Rh uf. 
XV. 1. Nid boddhau ei hun, nid ſefyll ar 
byngciau'r gyfraith, adn. 2. Efe a adfera mewn 
yipryd addtwynder, Gal. vi. 1. ac fe ddwg dy 
teichiau, adn. 2, Efe a faddeu, nid hyd at faith 
waith, ond hyd ddeng waith a thri-ugain faith 
waith, Mat. xviii. 21. Fe wnaeth i ffydd yr 
Apoſtol gredu hyn, Luc xvii. 4, 5. O herwydd 
bod yn anhawdd gennym ni faddeu, yr ydym yn 
meddw] bod Criſt felly — 2 

Vr ydym ni yn gweled pechod yn fawr, yn 
meddwl fod Criſt felly, gan feſur cariad anfeidrol 
wrth ein llinyn byrr ni, ei anfeidrol haeddiant ef 
wrth ein pechodau ni, yr hyn yw'r balchder a'r .. 
cabledd mwyaf, Sal. ciii. 11, 12. Eſa. xl. 15. 
Clyw pa beth y mae yn ei ddywedyd, Mi a ge- 
fais tawn, Job xxxiit. 24. adde ef ym. llwyr 
foddlomwyd, Mat. lii. 17. Ni fyn Duw ddim 
arall; ni wna dim arall ddaioni 1 ti, neu fodd- 
loni + a"; ond Criſt,” yr hyn a fodd- 
lonodd y Tad. V mae Duw: yn ,gwneud oll ar 
gyfrif Criſt. Uffern, digofaint, a gwrthodiad 
yw dy haeddiant di: bywyd, pardwn, a der- 
byniad yw haeddiant Criſt. Efe a ddengys, nid 
yn unig + ti y naill, ond efe a rydd i ti y lll. 
Gogoniant a hyfrydwch Criſt yw maddeu pe- 
chod.: 'Yſtyria, . pan oedd ar y — yr oedd 
yn fwy ymhlith publicanod a phechaduriaid, 
nag ymhlith *ſgrifenyddion a phariſeaid, ei wrth- 
wynebwyr proffeſol; aunys rhai cyfiawn oedd- 
ent. Nid yw'r peth fel ag yr wyt ti yn dy- 
chymmygu, fod 'ſtat ogoniant Criſt yn. ei wneud 
yn eſgeulus, ac yn ddiyſtyrllyd i bechaduriaid 
tlodion ; nac yw, yr un galon ſy ganddo yn awr. 
yn y nefoedd ag oedd ganddo ar y ddaear; Duw 
digyfnewid yw : Oen Duw yw efe Hdd yn tynnu 
ymaith bechadau'r byd, loan i. 29. Efe a-acth 
trwy dy holl brofedigaethau, cyſtuddiau, gofid- 

B 2 | jau, 


== 

jau, wyneb-guddiadau, gwrth-ddywediadau, &c. 
Mat. iv. 3, Ir 12, a'r 26. Marc xv. 24. Luc 
xxii. 44. Mat. xxvi. 38. Fe yfodd chwerwedd 
y cwppan ei hun, ac a adawodd y meluſder 1 ti; 
darfu damnedigaeth, fe yfodd Criſt i fynu holl 
ddigofaint y Tad ar un llunge; ac nid oes dim 
wedi ei adael yn ol, ond jechydwriaeth i ti. Yr 
wyt yn dreaded .on elli gredu, na elli edifarhau, 
cymhwyſa ei gyd i Griſt, os nad oes gennyt 
ddim ond pechod a thrueni, dos at Griſt 4'th 
holl galon-galedwch a'th anghrediniaeth, i gael 
ffydd ac edifeirwch ganddo ef; y mae hynny yn 
ardderchog, Dywed wrth Griſt, Arg/wydd, ni 
ddaeth gennyf un cyfiawnder i'm cyfiawnhau trwy- 
dd, na gras i'm cymmeradwyo ; yr wyf yn dyfod 
am dy eiddo di, ac y mae yn rhaid im' ei gael 
gennyt. Ni a fynnen ddwyn rhyw beth at Griſt, 
ond ni chaiff hynny fod : ni dderbynir un geiniog 
o argraph pennaf nattur yn y nefoedd, Ni chyd- 
ſaif gras a. gweithredoedd, Tt. iii. 5. Rhuf. x1.6. 
Dyma bwnge ofnadwy i nattur, yr hom ni all 
feddwl am gael ei llwyr ddioſg o'r cwbl, heb 
adael un cerpyn ar ol o ddyledſwydd, neu gyf- 
iawnder i edrych arno. Hunan-gyhiawnder, a 
hunan- ddigonedd = prif deganau nattur, pa rai 
y mae yn gadw fel ei bywyd ; dyna'r peth ſy'n 
gwneud Criſt yn anferth i nattur; ni all nattur 
ei chwennych ; y mae yn gwbl groes i holl ra- 
7 freintiau nattur. Gadewch i nattur wneud 
.ſengyl, a hi a'i gwna yn gwbl wrthwyneb i 
Griſt, Hi fydd i'r cyfiawn, y diniwaid a ſanct- 
aidd, Sc. 1 e wnaeth Criſt Efengyl i ti, hynny 
yw, 1 bechaduriaid tlodion, yr annuwiol, yr 
anghytawn, a'r melldigedig. Ni all nattur aros 
meddwl fod yr Efengyl yn unig i bechaduriaid ; 
hi ddewis yn hytrach anobeithio na myned at 
Griſt ar ? tath ammodau ofnadwy. Pan oſodo 
evogrwydd a digotaint yn galed ar nattur, y mae 
, yn 


au. Y mae arnaf gywily 


| 1 

yn rhedeg i'w hen rodfeydd o hunan-gytiawnder 
a hunan-ddaioni, Sc. Y mae yn rhaid cael 
gallu anfeidrol i dorri i lawr y caerau cadarn hyn. 
Nid yw'r Efengyl yn cau neb allan ond yr hunan- 
eytiawnhaol ; fe edrych Crift ar y pechadur 
mwya ffiaidd cyn edrycho ar hwnnw ; ni all 
Criſt gael ei wneud yn gyhawnder iddo ef, nid 
yw efe ddim pechadur. Hawdd yw dywedy 
mewn moeſder, Pechadur wyf; ond 1 weddio 
mewn gwirionedd gyd à'r Prblican, Arglwydd, 
bydd drugaroy wrthyf fi bechadur, yw'r weddi 
galettaf yn y byd. Hawdd yw dywedyd, T- 
wyf yn credu yng Nghrift ; offd i weled Criſt yn 
lawn gras a gwirionedd, o gyflawnder pa un y 
gellir derbyn gras am ras ; dyna beth yw dy- 
wedyd. Hawdd yw proffeſu Criſt à'r genau; 
ond y mae ei =__ a'r galon fel Pedr, ( Maz 
efe yw Criſt, b y Duw byw, yr unig Gyf- 
ryngwr ) uwchlaw cig a gwaed. V mae llawer 
yn galw Criſt yn Iachawdwr; ychydig ſy'n ei 
adnabod felly. Gweled gras ac iechydwriaeth 
yng Nghriſt yw'r olwg fwyaf yn y byd; ni all 
neb weled hynny, heb ar yr un pryd weled y 
gogoniant, a'r iechydwriaeth hynny yn eiddo ei 
hunan. Y mae golygiadau = peri cymhwyſiad- 

d, ynghanol cym- 
maint o broffes, fy mod yn gwybod mor lleied 
am waed Criſt, yr hun yw prif ſylwedd yr E- 
fengyl. Proffes ffurfiol, ddi Griſt, yw'r olwg 
dduaf, neſaf i uffern a all fod. Fe all fod gen- 
nyt lawer o bethau da, etto fe ddichon un peth 


yn eiſiau dy yrru ya athriſt oddi wrth Griſt. Ni 


werthaiſt erioed o'r cwbl. Ni ymadewaift erioed 
a'th holl hunan-gyfiawnder, Sc. Di elli fod 


yn uchel mewn dyledſwydd, ac etto 3 berffaith 


elyn, a gwrthwynebwr 1 Griſt ym mhob gweddi 
ac ordinhad. lafuria i'r eithaf am fancteidd- 
rwydd, ond na wna Griſt i'th achub o hono; 

. B 3 05 


( 288 ) 
os gwnai, y mae yn rhaid iddo ddyfod i lawr ryw 
ffordd neu gilydd. Y mae yn rhaid i foddlondeb 
Criſt, nid dy ſancteiddrwydd di fod yn gyfiawn- 
had it' ger bron Duw. Pan ymddangoſo yr Ar- 
 glwydd yn ofnadwy o'i le ſanctaidd, fe yſa gyt- 
iawnder dyn fel gwair a ſofl. Hyn yw gwir 
grefydd, ſylfaenu y cwbl ar y mynyddoedd tra- 
gwyddol o gariad a gras Duw yng Neghriſt yn 
unig ; byw yn waſtadol mewn golwg ar gytiawn- 
der a haeddiant anfeidrol Criſt (y mae'r golyg- 
iadau hyn yn ſancteiddio, hebddynt nid yw'r galon 
ond cnawdol) ac yn y golygiadau hyn 1 weled cyf- 


lawn halogrwydd pechod, a'r cwbl wedi ei faddeu; 


i weddio, i wrando yn y golygiadau hyn, &c. i wel- 
ed dy hunan yn halogedig ; a'th holl gyflawniadau 
gweinion yn waſtadol yn gymmeradwy : yn y 


golygiadau hyn i ſathru ar dy holl hunan-ogon- | 
iant, cyhawnder, a breintiau, fel peth ffiaidd, 


a'th gael yn waſtadol yng nghyfiawnder Criſt 
yn unig; yn gorfoleddu yn ninyſtr dy hunan- 
gyfiawnder, a difrod dy holl hunan-ardderchawg- 
rwydd, fel y bo i Griſt yn unig fel cyfryngwr i 
gael ei dderchafu 1'w orſedd; yn galaru tros dy 
holl ddyledſwyddau (pa mor ardderchog bynnag ) 
na's cyflawnaiſt yng olwg, ac mewn profiad o 
gariad Criſt : heb gariad Criſt ar y gydwybod, 
nid yw'r cwbl ond gwaſanaeth marw, Heb. ix. 


14. 
Y mae yn hawdd gwrth-brofi yr athrawiaeth 
honno o ewyllys rhydd (a waeddir cuwch i fynu) 
trwy'r Sgrythur, ac yn y galon, gan bwy byn- 
nag a gafodd un cytrinach yſprydol a Ieſu Griſt, 
megis cymhwyſiad o'i haeddedigaethau, ac ym- 
oſtyngiad rw gytiawnder, V mae Criſt yn Ber- 
ſon rhy ardderchog ym mhob ffordd i nattur 
dlawd i lynu wrtho, neu i ymaflyd yntho. Y 
mae Criſt mor anfeidrol ſanctaidd, ni faidd nattur 
edrych 


* 
IJ nr yt” thnallh il. ra. 1 


* 


ihn 1 T — 


9 
edrych arno; mor anfeidrol dda, na's yall nattur 
gredu ei fod y cyfryw, pan y bo mewn llawn 
olwg ar bechod; y mae Criſt yn = oruchel a 
gogoneddus i nattur gymmaint a chyffwrdd ag 
ef. Y mae yn rhaid dodi nattur ddwyfol yn 
gyntaf ya yr enaid cyn y cymmero afacl ar Griſt, 
y mae efe yn ſefyll mor anteidrol bell uwch golwg 
a chyrraedd nattur arall. Nid yw'r Criſt hu nn 
a all ewyllys rhydd nattur ei amgyffred, ond Criſt 


cnawdol o hunan-wneuthuriad dyn, nid Criſt y 


Tad, Icfu Mab y Duw byw, at ba un ni all neb 
ddyfod oddi eithr 'r Tad ei dynnu, Jean vi. 44, 
46. Yn ddiweddaf, chwilia'r 'Sgrythurau beu- 
nydd fel mwyn-gloddiau aur, lle mae calon Criſt 
wedi et dodi. Gwilia rhag pechadau dy natur- 
iaeth, edrych arnynt yn eu gwir liw, er na thor- 
ront byth allan i weithred, cadw dy galon yn 
waſtad mewn tymmer oſtyngedig, wag, ddryll- 
iedig, yftyriol o bob cam-ymddygiad yſprydol, 
dal fulw ar bob gweithrediadau tufewnol, addas 
i'r cyfranniadau uwehaf. Na chadw euogrwydd 
* dy gydwybod, ond buan gymhwyſa waed Criſt. 

mae Duw yn goſod pechod ac euogrwydd ar- 
nat, er peri it' edrych ar Griſt, y ſarph bres. 

Paid a barnu cariad Criſt wrth ragluniaethau, 
ond wrth addewidion. Bendithia Dduw am yſ- 
gwyd gau ſylfeini ymaith, am ryw flordd i gadw 
dy enaid yn ddetfrous, ac i edrych ar Grit. 
Gwell ar profedigaethau, na ſyrthni ac 
anyſtyriaeth. 

Fe dry yſpryd anyſtyriol yn vſpryd halogedig, 
i bechu ac i weddio hetyd. Anyſtyriacth y 
gwenwyn proffes, oni ddiwreiddir o'r galon trwy 
ddyfal a. difrifol faſnachu, ac ymgraffu ar Grift 


mewn dyledſwyddau ; fe dyf yn fwy cadarn ac 


a fwy marwol trwy fod tan ordinhadau eglwyſig. 
Na feſur dy rafuſau wrth dy gyrhacddiadau eraill, 
ond wrth brefiadau *ſgrythuro!. Bydd dditrifol, 

a4 ma- 


(a0 } 

a manwl mewn dyledſwydd, boed ei bwys ar dy 
galon ; ond gwilia rhag cymmeryd cyſur oddi 
wrth ddyledſwyddau mwy nag oddi wrth bechod- 
au. Y mae cyſur o un llaw, ond law Criſt yn 
tarwol. Bydd ddyfal mewn, gweddi, os amgen, 
ni chedwi byth i fynu gymmundeb 4 Duw. Fel 
ag.yr wyt mewn. yſtafell-weddi, felly yr wyt ym 
mhob ordinhad arall. 36 a 

Na chyfrif ddyledſwyddau wrth eiriau mawr- 
ion, ond wrth dymmerau iſel a golygiadau ar 
Griſt. Dir-ofna ddyledſwyddau a doniau. Cy- 
ffes Sant mawr oedd, Ei ſod yn ni ei ddyled- 
fryddau yn fivy na't bechodau. Vr oedd un yn 
ei wneud yn fynych yn falch, a'r llall' yn waſtad 
yn oſtyngedig. Tryſora i fynu ymddangohadau 
o gariad Criſt, y maent yn gwneud y galon yn 
iſel i Griſt, yn rhy uchel i bechod. Paid a di- 
yſtyru y tyſt lleiaf a yarns o ras ; fe all Duw 
dy ddodi i wneud defnydd o'r lleiaf yn dy fe- 
ddwl; fe ddichon hwnnw (1 Lean iii. 14.) fod 
cyſtal a mil o fydoedd i ti, 144 
- Bydd gywir Ir gwirionedd, nid yn gynhenllyd 

ac - ddiyſtyrllyd; adfera y rhai ſydd wedi 
ſyrthio, nertha hwy i fynu drachefn yn ymyſgar- 
oedd Criſt. Cyweiria yr eſgyrn drylliedig à gras 
yr Efengyl. & 

Brofte!wr uchel-drem ! na ddyrmyga 'r Sant 
gwannaf; di elli ddyfod i ddymuno bod yng 
nghyflwr y gwaelaf o honynt. Bydd ffyddlon i 
wendidau eraill, ac yn yſtyriol o'th rai dy hun. 
Mynych ymwel Xr clat-welyau, a'r eneidiau fy” 
wedi- myned i dywyllwch, y maent yn yſgol- 
heigion gwych mewn profiad. 14 

Aros yn dy alwedigaeth, bydd ufudd i bob 
perthynaſau fel i'r. Arglwydd. Bydd foddlon i 


ychydig o'r byd, ychydig wna'r tro. Na feddwl 
ond ychydig am y ddacar, gan nad yw deilwng 
o'r leiaf, Meddwl yn fawr am y nefoedd, nid 


yu 


E 

yn rhy fychan, gan fod Criſt mor gyfoethog a 
rhydd. Meddwl fod pob un yn well na thi dy 
hun. Dog hunan-fheiddiad yn waſtad gyd à 
thi, fel un cymmwys i'w fathru tan draed gan 
bawb o'r Saint, Gwel wagedd y byd, a'r dar- 
fodedigaeth ſydd ar bob peth ; na char ddim ond 
CRIsT. Galara fod mor lleied o hono yn y byd, 
mor lleied yn gweled ei eiſiau, gwageddau yn eu 
boddloni yn well. Nid yw Criſt ond fel hen 
chwedl i enaid difraw, yr Y ſgrythurau ond hanes. 
Galara feddwl fod cymmaint tan fedydd, a dyſ- 
gyblaeth eglwyſig, nad ydynt tan ras ; yn edrych 
cymmaint ar ol dyledfwydd, ufudd-dod, ychydig 
ar ol Criſt, ychydig o ddyſg mewn gras. Ym- 
barottoa i'r groes, eroeſawa, dwg yn orfoleddus 
fel croes Criſt, pa un ai gwradwyddiadau, diyſtyr- 
wch, cellwair, dirmyg, carcharau, &c. ond 
gwel mal croes Criſt yw, nid dy grees dy hun. 

Fe luddias pechod rhag rorfoleddu yng nghrees 
Criſt, fe all gwneud pechodan bychain yn erby 
goleum bychan fagu uffern yn y gydwybod cyital 
a'r pechodau mwyaf yn erbyn goleuni mawr. 
Os cyfodwyd di o fol uffern i fynwes Criſt, a'th 
oſod i eiſtedd ym myſg pendetigion yn nheulu 
Duw. O pa fodd y dylit fyw fel patrwn o dru- 
garedd ; dy enaid wedi ei waredu a't adferu ! Pa 
anfeidrol ddyled fydd arnat i Grit ! Gyd à pha 
dymmerau neilltuol y dylit rodio, a gwnepd pob 
dyled{wydd ! Pa ddyddiau o foliannu, a charm 
Haleluia y dylai'r ſabbathau fod i ti? Pa nefoedd 
y dylai cymdeithas eglwyſig, eymmundeb a Chriſt, 
angylion, a ſeintiau fod i ti! Pa foddi enaid 
mewn cariad tragwyddol, fel claddedigaeth gyd à 
Chriſt; yn marw i bob peth ond efe. Bob am- 
fer meddyliecht am Griſt, ſynna a rhyfedda ; pan 
y gwelecht bechod, edrych ar ras Criſt wedi ei 
faddea it' ; pan byddech yn falch edrych ar ras 
Criſt, fe ddaroſtwng ac fe dery hynny di i lawr 
'r llwch. Cotia 


6 
Goſia amſer cariad Criſt attat, pan oeddit yn 
nocth, Exec. xvi. 8, 9. a thyna'r pryd y'th dde- 
wiſodd. A elli roeſawi meddwl balch byth mwy? 
cofia, breichiau pwy a'th gynhaliodd rhag ſuddo, 
ac a'th waredodd : o uffern ifaf, Sal. Ixxxyi. 13. 
Blocddia yng nghluſtiau angylion a dynion, Sal. 
exlviii. Can yn dragywydd, Moliant, moliant ; 
gras, gras. Edifarha a gweddia bob dydd; rho- 
dia yng olwg gras, fel un ag enneiniadau gras 
arno. Cofia dy bechodau dy hun, a phardyn- 
iadau Criſt; dy anheilyngdod di, haeddedigaethau 
Criſt ; dy anallu di, gallu Criſt ; dy falchder di, 
goſtyngeiddrwydd..Criſt ; dy aml wendidau di, 
adferiadau Criſt ; dy euogrwydd di, cymhwyfiad- 
au newyddion gwaed Erik; dy Jithriadau di, 
- Criſt i fynu.; dy eiſiau di, cyflawnder, 
riſt; dy brofedigaethau di, tiriondeb Criſt ; 
dy aflendid di, cyfiawnder Criſt. * 
O wynfydedig enaid | yr hwn a. gaffo Criſt 
heb ei gyfiawnder ei hun am dano, ond wedi 
golchi a channu ei wiſg yng waed yr Oen. Oh 
broffeſwr greſynus truenus, nad yw'r Efengyl 0't 
fewn. Na orphwys ar brofiadau eglwyſig ; di 
elli fyned trwy y rhei'ny, a chael dy daflu ym- 
aith ya nydd profiad Criſt : Di elli ddyfod rr 
bedydd, heb ddyfod byth at Griſt, a gwaed y 
taenelliad, Heb. xii. 24. Pa gymmaint bynnag y 
mae enaid yn dyfod yn fyr o effeithiau, a chym- 
hwyſiadau gwaed, haeddiant, à chyfiavnder 


Criſt, (prif wrthddrych yr Efengyl) cymmaint 


a hynny y mae yr enaid yn cael'ei adael mewn 
cyflwr o amheuaeth, &c, Ac fe fydd 1 amheu- 
aeth, (oni ragflaenir mewn pryd) droi yn yſpryd 
o anyſtyriacth, un o'r tymmherau embyttaf. Na 
chwareu ag ordinhadau. Bydd ddiwyd mewn 


myfyrdod a gweddi, Diſgwyl yn ddyfal am bob 
odfa i wrando'r gair. Y mae arnom eiſiau ath- 
rawiaeth, cerydd, cyngor, cyſur, fel ag y mae 

eiſiau 


— —  - 


Mo 
eifiau'r gwlaw, y gwlith, y cafodydd min, ar y 
gwellt a llyſiau'r maes, Deut. xxxii. 2. Gwna'r 
hyn oll a wnelech o waith enaid fel gwaith Criſt, 
Zec. vii. 5. 6. fel un yn maſnach yn ddigyfrwng 
a Iesu GrisT, fel = b'ai efe yn edrych arnat ti, 
9 


a thithau arno ynte 
oddi wrtbo. 
Dal ſulw pa gynhyrfiadau ſanctaidd wyt yn 
gael yn dy enaid i ddyledſwyddau: mawr-brifia'r 
meddwl da lleiaf ſydd gennyt am Griſt, y gair da 
lleiaf wyt yn lafaru am dane mewn girionedd o'r 
alon, y mae yn drugaredd fawr : O bendithia 
duw am dano ! Dal ſulw, os bydd y dydd yn 
gwawrio arnat yn feunyddiol oddi uchod, yn 
ymweled A thi yn waſtadol à boreuol wlith o alar 
am bechod, Luc i. 17. Edrych ar fod y ſeren 
forau eglur, a dylanwadau newydd o ras a hedd- 
weh yn cyfodi arnat yn waſtadol, Dat. xxii. 16. 
a Chriſt yn hyfryd gyfarch dy enaid ym mhob 
dyledſwydd. Y ddyledfwydd nad yw'n gwneud 
yn fwy yſprydol, y mae'n gwneud yn fwy cnawd- 
ol; nad yw yn bywhau ac yn daroſtwng, y mae 
ya marwhau ac yn caledu. Fe all Suddas gael y 
tammaid, y fraint allanol o fedydd, twpper cym- 
deithas eglwyſig, Sc. ond Joan orweddodd ar 
fynwes Criſt, Ioan xiii. 23. Dyma'r dull efang- 
ylaidd ym mha un y dylem ninnau weddio, 
gwrando, a chyflawni pob dylediwydd. Nid oes 


a chyrraedd dy holl nerth 


dim a dawdd galon-galedwch 1 beri i ddyn rwydd 


alaru am bechod, ond gorwedd yn y fynwes 
honno. Nid oes dim arall all wella anyſtyriaeth, 
a difrawder cyffredinol yſpryd (cancr proties) a'i 
wneud yn wir oftyngedig, ac yn ufudd i Griſt. 
Fe wna hynny bechod yn fhaidd i'r enaid ; ite, 
fe -r darn dugaſaf o uffern i ogoniant 
Criſt, Na feddwl dy fod yn 1awn fel y dylit fod, 
dy fod yn Griſtion o ryw gyrhaeddiad, nes del- 
ych i hyn, yn waſtad yn gweled, ac yn * dy 
| un 


6240 
hun yn gorwedd ym mynwes Criſt, yr hwn ſydd 
ym mynwes y Tad, Joan i. 18. Tyred, ac an- 


nog y Tad i roi golygiadau o Griſt 1 ti, ti fydd 
ſier o dyccio ; ni elli byth ddyfod ag un deiſy fia 
a'i boddlono yn well; efe a'i rhoddodd allan o 
fynwes i'r diben hynny yn unig, ſef i'w ddal 
— map flaen llygaid pob pechadur, fel yr arwydd 
faen mawr tragwyddol o gariad y Tad. 


I mae ſyllu ar yr haul naturiol yn gwanhau 
ygaid. Pa fwyaf edrychir ar Griſt, Haul y cyf- 
iawnder, cryfach ac eglurach fydd llygad ffydd. 
Edrych ar Griſt, nid elli lai na't garu, a byw 
iddo. Meddwl am dano yn waſtadol ; cadw d 
olwg yn waſtadol ar waed Criſt; yn' amgen fe 
ſigla pob awel profedigaeth dydi. Os wyt am 
weled pechaduruſrwydd pechod i'w ffieiddio, a 
galaru o'i herwydd, na ſaf i edrych ar bechod, 


ond edrych ar Griſt yn gyntaf yn dioddef, ac yn 
gywneud iawn. Os-wyt am weled dy raſuſau a'th 
ſancteiddrwydd, na aros i ſyllu arnynt, ond ed- 
rych ar gyttawnder Criſt yn y lle cyntaf; (gwel y 
Mab, a thi a veli'r cwbl) edrych ar dy rafuſau 
yu yr ail le. | 


Pan byddech yn gweithredu ffydd, ar ba beth 
yr wyt yn edrych gyntaf, gan ddiſgwyl ſefydliad 
oddi wrtho, a ſylfaenu dy obaith arno. Dos a 
Griſt yagoiwg dy bechod a'th drueni, nid dy ras 
a'th ſancteiddrwydd. Na faſnach ddim A'th 
ſanReiddrwydd (ni wna ond llen- guddio Criſt) 


ne's gwelech Griſt yn gyntaf. Y mae'r hwn 5'n| : 


edrych ar Griſt trwy ei raſuſau fel un yn edrych 
ar yr haul mewn dwtr, yr hon debygai ſy'n chwa- 
reu, ac yn ymſymmud fel y dwtr. Earych ar 
Griſt yn unig yn dilgletrio yn ffurfafen gras a 
chariad y Tad, ni weli ddim o hono ef ond yn-ci 


ogoniant ei hun, yr hwn ſydd ya anrhacthadwy. 
Fe ddod balchder ac anghrediniaet chwi i edrych 
b . - þ 

; 


ar ryw 


ni faſr 


anrhae 


| Iynzcu 


bechod 
un o'r 
bob un 


= 


ms: I = 4 ww ww SRI 0H 


Ny 


— 
- 


4b» 


WS 


ar ryw beth ynnoch eich hunain yn gyntaf; ond 
ni faſnach ffydd A neb ond Cris. ' 


yr hwn ſy'n 
anrhaethaw] ogoneddus, ac y mae yn rhaid iddo 


ng lyngcu i fynuy, dy ſancteiddrwydd yn ęyſtal à'th 


bechod ; canys efe a wnaed gan Dpuw yn bob 
un o'r ddau i ni, rhaid 1 ninnau ei gymmeryd yn 
bob un o'r ddau, 1 Cor. i. 30. 2 Gor. v. 21. Y 
mae'r hwn ſy'n goſod i fynu ei ſancteiddrwydd i 
edrych arno, i'w gyſuro, yn geſod i fynu'r eulun 
mwyaf, yr hon a gryf ha ei amheuon a'i ofnau. 


.| Tro dy olwg unwaith oddi ar Griſt, ac yn fuap 


(fel Pedr ) ti ſuddi i amheuon. 


Nid oes diffyg eyſur byth ar Griſtion, ond pan 
y bo yn myned oddi ar lwybr a threfn yr Efengyl, 
gan edrych arno ei hun, troi ei olwg oddi ar ber- 
ffaith gytiawnder Criſt; yr hyn yw dewis yn 
hytrach i fyw wrth oleuni canwyll, na goleuni'r 
haul; Fe dry'r mel wyt yn ſugno o'th hunan 
gyfiawnder yn fuſtl perffaith, a'r goleuni wyt yn 

mmeryd i rodio ynddo yn nos du ar dy enaid. 

mae ſatan yn dy demtio, gan dy ddodi i ym- 
balfalu ynghylch dy ras, i gael cyſur oddi wrtho ; 
pan y mae'r Tad yn dyfod, y mae yn dy gyfeirio 
at ras Criſt, (tra chyfoethog a gogoneddus, yn 
ei anfeidrol foddleni ef) yn gorchymmyn i ti 
ddwys fyfyrio ar gyfiawnder Criſt; (y mae ei 
orchymmynion ef yn gynnorthwyon) dyna an- 
nogaeth hyfryd, a lleferydd felus i geryddu ang- 
hrediniaeth ; dilyn yr arwydd leiaf, ymlyn wrtho 
i weddio llawer, priſia weddi fel tlws tra gwerth- 
fawr; ernes yw o fod mwy i ddyfod. 


Os wyt yn ceiſio gweddio, ac yn methu, o 
herwydd hynny yn digalonni, gwel Griſt yn gwe- 
ddio droſot, defnyddia ei anrhydedd ef gyd aà'r 
Tad droſot? Pa __ fod yn eiſiau arnat, 


Joan 


( $6 3 
Iean xiv. 17. a'r bennod xvii A ydwyt ya 
drallodedig, gwel Griſt dy dangnefedd, Eph. ii. 
14. Efe adawodd dangnefedd i ti pan eſgyn- 
nodd i'r nef, gan orchymmyn drachefn a thra- 
chefn i ti beidio ac ymdrallodi yn yr hyn lleiaf 
(trallodi yn bechadurus) fel i attal dy gyſur, neu 
dy grediniaeth, Ioan xiv. 1, 17. Y mae efe yn 
awer ar ei orſedd, wedi 'ſpeilio ar y groes, yn y 
man iſaf o'i ddaroſtyngiad, y cwbl a. allafai dy 
niweidio neu'th drallodi ; efe a ddyg&dd dy be- 
chodau, gotidiau, trallodau, profedigaethau, &c. 
ac y mae wedi myned o'r blaen i barottoi le 1 ti. 


Tydi yr hwn a welaiſt Griſt yn bob peth, a 
thydi dy hunan yn gwbl ddim, yr hun wyt yn 
gwneud Criſt yn hollol fywyd it', wedi marw i 
bob cyfiawader arall; -tydi yw'r Criſtion, un a 
garwyd yn oruchel, a ad fafr gyd a Dew, 
un o garedigion y nefoedd. Gwna un flafr i 
GRISπ, am ei holl gariad i ti, car ei holl Seint- 
lau a'i eglwyſi tlodion, y gwaelaf, y gwannaf, er 
bod rhyw wahaniaeth barn, y maent wedi eu 
cerſio ar ei galon ef, ie] enwau meibion 1/rael ar 
ddwyfronneg Haran, byddent felly ar dy galon 
dithau; Gweddia am beddwch Jeruſalem, lluν¹α 
ed y rhai ai hoo, Sal. exxii. b. 


An 


1 


-e ET MIS fr 
oo TTTT TTA 


GY M 


Am anfeidrol Gariad CRIST yn 


marw dros Bechaduriaid. 


Newydd gyſieithu o Waith Dr. Warrs. 


j 7 
ed-yr hen Genlredloedd' hwy, - © 
P'w eu Diam faur, neu 77; 
Ond Can ddi dawl-rew Fawl tra twy?, 
I neb ond CRI Yiras ni rofl. 


1 


Pan oedd y Pagddu anferth fawr, 


Am lyngcu fy Enaid' yn ddi-ble, - 
Fel Oxx,1w lad fe ddaeth i lar, 
Aeth tam Eawer Lleitidiatt yr fy Lle. 


III. 
Vno trwy Waed o ddwyfol Werth, 


„ Ey Nxled talu yo.wir a woacth; _. 
Nes oedud Cyftawnder (ſynder ſerth) 


Yn gwaeddi cuwch, Rhyddbewch y Caeth. 


IV. 
Anfeidrol Gariad, graſlawn Dpuw, 
Pob Clod a Maw! fo it' byth mwy, 
Am Ddoniau'th Ras i Ddynol-ryw, 
Trwy'r Ddae'r ſy fawr, a'r Net fy fwy. 


Dau | 


ee eee ee eee e 
t 


Dau Englyn Unodl union i'r LLYFR. 


Wel Lytr cywir nid eau. — iach hwylus 
I cawilio Calonnau ; 

Rhag Proffes ddi-gynnes gau, 

Niweidio ein Heneidiau. 


Gwel Gymre it' ſelio tan Sel. ar y Graig 
A grogwyd yn uchel; 
Na ofod ar Seiliau iſel, 


Beth mor fawr, myn gywir Fel. 


eee ee e 


